— — 








a 


FE" Us 
j Fee w 


MYFYRDOD 





e 


* 
Peny 


dat ss 


AR 


Farwolaeth y Saint, 


A'U 


DEDWYDDWCH YN Y NEFOEDD: 
A GYFANSODDWYD AR YR ACHLYSUR O 
FARWOLAETH 
JOHN MAB WILLIAM HUGHES, 
Caent yr Efengyl yn.-Dinas y Mowddwy: 

YR HWN o 
A YMADAWODD A'R BYD, 
Mai 3; 811, yn 15 Mlwydd Oed. 
LLE Y COFFEIR HEFYD AM 
_ FARWOLAETH 
AMRYW WEINIDOGION YR EFENGYL 
A YMADAWODD Y BLYNYDDOLDD DIWEDDAF 


O OGLEDD CYMRU, 


— OO Pl: di yn 


BALA, 
ARGRAFFEDIG GAN R,SAUNDERSON. 
TO, 








AT Y DARLLENYDD. 


Nid oeddwn, wrth gyfansoddi y llinellau canlynol, 

yn bwriadu eu hargraffu; ond ar Jdymuniad llawer o'm 
cyfeillion, a dysgwyliad y byddant o fendith i'r rhai a'u 
darlleno, ond yn enwedig er mwyn yr ieuenctid, yr wyf 
yn eu danfon i blith fy nghydwladwyr, gan eu gorchymyn 
ì fendith yr Arglwydd. ; 
W. Hyares. 
SA OOU 

D.S. Yr achlysur o farwolaeth fy mab, oedd, iddo 
gael eì friwo gau geri; ond bu bŷw wythnos a diwrnod 
wedi hyny. . 


MYFYRDOD, &c. 


Man rhyw dynfa yn fy enaid, 
At y gwir ffyddloniaid sy' 
Gwedi gadael byd gweledig, 
Yn canu 'n anllygredig fry, 
: Tr hwn a'u carodd, ac a'u prynodd, 
Ac a'u golchodd yn ei waed; 
Ac a'u dys i'r goruchafion, 
A'u holl elynion dan eu traed, 


Abel gyfiawn oedd y cyntaf 
O hil Adda aeth i'r nef; 
'Aneirif dorf o'r holl genedloedd, 
Yno a'i canlynodd ef, 
2 O Batriarchiaid bore o'r cynfyd, 
Prophwydi heiyd gyda hwy; 
Apostolion a Merthyron, 
A. duwiolion Íwy na mwy. 














a 
L 


Mae yno lawer o'm cyfeillion; ” 
Duwiol, ffyddlawn, yn y ffydd, . 
A fu yma hir flynyddau, 
Yn dyodde' pwys a gwres y dydd; 
_ Gweinidogion diwyd, fiyddlawn, h 
He Gwir genadon yn en hoes, ; 
. Gwedi darfod eu holl lafur, 
. Yn gorphwys heb na chur na loes. 
h Amryw sydd o ogledd Cymru, 
; Wedi blaenu 'r ochr draw, 
Bn: O'm brodyr yn y weinidogaeth, 
YE 'Rwy'finnau a phen fy nhaith gerllaw: 
o O am allu bod yn ffyddlawn, 
Tra bwyf yma y'ngwinllan Dnw; 


*F 


Fel y callwyf yneu cwmni, o 
'R ochr draw drag'wyddol fyw. 
Evan Williams gynt o'r Bala, Gn d 


A William Thomas aeth. o'r byd; 
Harris anwyl o Bwllheli, - 
A fu fel tad i mi ryw hyd; 
tichard Tibbot, a'i nai Abram, 
Daniel Llwyd sydd yn y bedd; 'R 
Jenkin Lewis o Lanfyllin, ; ' | 
A. Dafydd Richard yr un wedd. 
Dafydd Davies fan Nh reffynon, 








Y ngwlad y.Saeson seth i'r bedd; >d 
Pugh o'r Brithdir ynei flodau, R & 

Darodd angeu & min ei gledd, 

td Pan oedd yn oi ddefnyddioldeb, o 4 
A sirioldeb ar ei waith; Ŵ i 

Er mawr alar ilaw eroedd, j 
oL Fe orphenodd nr ei daitb, an 
y 





â 

Coll'som frodyr alchwiosydd /P' ' 

_ O'r eglwysydd yma a thraw; 

Êr mor gu ac anwyl oeddent, 

Angeu a'u cafodd tan ei law: 

Gwerthfawr iawn a melys ydoedd, 

Eu cyfeillach lawer tro; 

Ond melysach fydd o lawer, 

Pan gwrddom yn y nefol fro. 

Er pan ydwyf yn y Dinas, 

Yn llafurio y'ngwinllan Crist, 

Fe wnaeth angeu lawer rhwygiad, 

A barodd i mi fod yn drist: 

Ond wrth gofio 'r gair, mai elw 

Ydyw marw i'r duwìol rai, 

'R ym y'nghanol y galaru, 

Etto am hyn yn llawcnâu. 

Y'mhlith ereill wyf yn gofio, 
'Rwy'n cofio Ioan bach o hyd, 

7R hwn oedd i mi'n anwyl blentyn, 
Galwad sydyn ga'dd o'r byd: 

Gan mor chwerw oedd yr amgylchiad, 
Gwnaeth i'm henaid fyn'd yn sŷn, 

Ac heb cenyfair i'w ddwedyd, 

Ond ti, Arglwydd, wnaethost hyn. 

Bu arnoni ofnau rai blynyddau, 
Mai marw fyddai'n llwyr ddiras, 

— Gan mor gryfed oedd ei duedd, 
[ ddilyn pechod ffiaidd cas: 

Diolch byth, caed llei obeithio, 

” I Dduw ei gipio ef o'r tân, 

A'i gyfnewid mewn gwirionedd, 





Trwy waith er sancteidd Ysbryd Glân. 





N 


Ï 


ŷ 





5 
'R wyf yn gwel'd mai benthyg ydoedd, 
I ni roddodd Duw ynrhad; 
Duw a'i cym'rodd yw ein hyder, 
.Ato ei hun i'r nefol wlad: 
Diolch 'r o'em a llawenychu, 
Ameieniefi'r byd, 
Diolch ddylem 'r wyf yn addef, 
Am ddarfod ei ofidie' i gyd. 
Pymtheg mlwydd ac agos chwarter, 
A ga'dd o amser ymai fyw; 
A mwy nag un y bu'n proffesu, 
Crefydd ac efengyl Duw: 
Ca'dd ei gadw heb w'radwyddo, 
'R enw mawr oedd arno fe, 
Ac ni ddygodd neb ei goron, 
Ond ca'dd yn ffyddlawn gadw ei le: 
Mi feddyliais fod yr Arglwydd, 
Am wn€yd o hono ddefnydd mawr, 
_ Yn ei eglwys ar y ddaear, 
Cyn ei guddio yn llwch y llawr; 
Ond nid felly 'r oedd Duw 'n trefnu, 
Ei addfedu wnaeth efe, 
I gael rhan o etifeddiaeth, 
Seintiau perffaith yn y ne'. 
Mae ffyrdd Duw yn anchwiliadwy, 
Yn y moroedd dyfnion maith; 
A'i feddyliau 'n uwch na'r nefoedd, 
Ni fedrwn eu hamgyffred chwaith: 
Braint, y'mhob rbyw droion dyrys, 
Yw d'weyd yn barchus tra fom byw; 
Gwnaed a fyddo daa 'n ei olwg, 
Efe mae 'n.amlwg sydd yn Dduw. 





Ŷ 


9 





Anhawdd iawn 1 mi. anghofio, 
Âm dano yn ei gystudd blin, 

Fel'r oedd Duw. yn gwenu arno, 
A rhoi 'ddo o gusanau ei fin: 

Pan oedd angeu'n gweithio chwer wa', 
Etto fe ddywedai. n hy', 

“ Ond ni byddai'n hir cyn gorpben, 
“£ Ddim yn hir cyn lânio fry,” 


Dyma ei eiriau'n wyneb angeu, 
““ Mi wn fod genyf Brynwr byw; w 
“ Iesu Grist, wedi groeshoelio, ! MM 
€ ' ' 
“ Digon, digon, digon Wn 
“F Nid oes genyf ond: dy allu ! 
““ Mawr, i'm nerthu fyn'd y'mlaen; HN 
““ Fy unig rym yw 'th iechydwriaeth, il 
“A'th fuddugoliaeth yw fy nghân.” | | 
Dywedodd fod yr Iesu'n gyfaill ( 
Can mil gwell. na mam na thad; ; 
Hawdd ei gael y 'mhob cy fyngder, 
' Ffyddlawn i'w addewid rad: 
Yn medru maddeu a chuddio beiau,  < 
Ac o'i wìr fodd yn trugarâu, 
Wrth y pena' o bechaduriaid, 






Ie'r annheilyngaf rai. J 
; 
| Fel'r oedd ar ngen 'n gweithio 'n drymach, | 
| Ymdrechai'n daeraeh gyda Duw; 
| Dywedodd “nid wy ^n ofni marw, | 
b “Ac nid. oes a arnaf eisiau. byw: Al 
' “ AU 
Er wrth feddwl croesi 'r afon, Hl 


. ““ Fod fy nghalon i i mewn braw, 
“ Etto er nyn y” wy n biraethu, 
“ Am gael bod yr ocbr draw.” U 








i FF 


——_ 
>r an 











f 


_ Yn ostyngedig cyfaddefodd, 


Mai cael eî ddamnio haeddodd ef; 
Er hyn fod Haeddiant Crist yn ddigon, 
l'w ddwyn i mewn i deyrnas nef: 
A chan bwyso ar ei fynwes, 
Fe orphenodd ymdrech deg; 
Y trydydd dydd o Mai fe hunodd, 
Mil WU io gant ac un-ar-ddeg. 


Nid wy 'n medru ond prin ddychmygu, 
'R gwaith y mae'n gŷ flawr ni fry; 
Caru Tesu a'i ryfeddu, v 
A'i foliannu gydau 'r llu: 
Gwel'd rhyw fyrdd o ryfeddodau, 
Yn ei angeu gwerthfawr drud; 
Gwledda ar rei iechydwriaeth, 
Maent yn berffaith yno i gyd. 
Mae "i gorph yn gorwedd yn y Sarneu, 
Hyd fore'r 'adgyfodiad ddydd, 
Dan y cano 'r udgorn ola', 
I'w ddwyn o rwymau angeu 'n rhydd; 
Melys cofio am y bore, 
V dinystrir angeu a'r bedd, 
Ac y daw y gwaredigion 
I Sion oll, yn hardd eu gwedd. 
Nid gwiw i ni a! mwyach, . 
' Gael ei gyfeillach yn y byd; 
Mae 'n hofnau am dano wedi darfod, 
A'n gofalon oll i gyd; 
Brysio : ur'ei ol/yr ŷdym, 
'Tynu'n gyflym tua 'r bedd, 
O am gael eiu llwyr addfedu, 
Fod gyda Iesu'n gwel'd eì wedd. 





Cofiwch. ie'nctid, yn eich blodau, 
Hardd eu golwg yn y byd, 
I fod angeu a barn yn dyfod, 
I'ch cyfarfod oll ì gyd; 
Ymofynwch am wir grefydd, 
Y'moreuddydd bywyd brau, 
Rhag eich cael chwi yn y diwedd, 
A drws trugaredd wedi gau. 


“ Na freuddwydiwch am flynyddau, 


O bleserau yn y byd; 


— Nid yw'ch dyddiau ond megys dyrnfedd, 


Tarth a gwagedd oll i gyd: 
Mae'n llawn bryd i bawb ddibuno, 
Cyn:y delo angeu du; 


Ac ymofyn am barodrwydd, 


i'r trigfanau dedwydd íry, 


DIWEDD 


F Pohmu: Owcn. 
| n (rells Lanbrynimaur 


u wxrre-oD demo 


Bala, argraffedig gan. R. Saunderson, 








